જાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦| ચૈત્રવદ-૭ 


ગત તા.28/04/2024, રવિવાર નાં રોજ સમાજ કાર્ય 
માટે હરહંમેશ અગ્રેસર તથા તત્પર હોય એવાં રળિયામણા ગામ 
વેશલપર (રોહા) મધ્યે શ્રી અખીલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
યુવાસંઘ ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સિલ કચ્છ રીજીયન આયોજીત દક્ષિણ 
ભારત વડીલ વિમાન યાત્રાનાં બંને પ્રવાસનાં માતૃ-પિતૃ તુલ્ય 
પ્રવાસી વડીલો પ્રત્યે રહેલ પુત્ર તુલ્ય સંસ્કારોનાં સથવારે 
સમાજના કર્ણધારો અને સંપૂર્ણ વેશલપર ગામની સંગાથે 
અંદાજીત 600 જેટલી સંખ્યામાં સમાજજનો ની ઉપસ્થિતિમાં 
વડીલ વંદના કાર્યક્રમમાં રીજીયન ચેરમેન રમેશ દડગા નાં અધ્યક્ષ 
સ્થાને 88 જેટલાં વડીલોનાં અભિવાદન કાર્યક્રમનું અદભૂત. 
અયોજન કરવામાં આવેલ.... 

સૌ પ્રથમ બંને પ્રવાસનાં લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપ 
વડીલોનું વેશલપર ગામનાં પ્રવેશ દ્વારે કચ્છ રીજીયન યુવાસંઘની 
ટીમ તથા સમસ્ત વેશલપર ગામજનો દ્વારા કળશધારી 
દીકરીઓનાં સથવારે, ઢોલનાં ધબકારે વાઝતે-ગાજતે સનાતની 
કુમકુમ તિલક તેમજ ભારતીય વૈદિક પરંપરાનાં સથવારે અથિતી 
દેવો ભવઃ ને ચરિતાર્થરૂપ સામૈયું કરી સ્વાગત કરવામાં આવેલ. 
ત્યાર બાદ ભગવાન શ્રી લક્ષ્મીનારાયણનાં દર્શન કરી વડીલ 
વંદના કાર્યક્રમ ની શુભ શરૂઆત કરવામાં આવેલ.... 

કાર્યક્રમનાં પ્રથમ ચરણમાં વડીલ વિમાન યાત્રાના 
પ્રોજેક્ટ કન્વીનર મુકેશ ઉકાણી દ્વારા ઉપસ્થિત સમાજના 
કર્ણધારોને મંચસ્થ સ્થાન ગ્રહણ કરાવવામાં આવેલ સાથે સાથે 
ઉપસ્થિત હોદેદારોનાં વરદ હસ્તે દીપ પ્રજ્વલિત કરી વડીલ 
વંદના કાર્યક્રમ ને ખુલ્લો મૂકવામાં આવેલ. 

ત્યાર બાદ કેશરા પરમેશ્વરા ડિવિઝન ચેરમેન રાજેશ 
સાંખલા દ્વારા ઉપસ્થિત સૌ મહેમાનોનું તથા પ્રવાસી 
વડીલશ્રીઓનું યુવાસંઘ કચ્છ રીજીયન અને વેશલપર ગામ વતી 
શબ્દરૂપી વ્યંજન નાં સથવારે શાબ્દિક સ્વાગત કરવામાં આવેલ. 
ત્યાર બાદ રીજીયન સેક્રેટરી જીતેન્દ્ર ચૌહાણ એ પ્રથમ પ્રવાસ 
દરમિયાન દિવંગત થયેલ પ્રવાસી વડીલશ્રી સ્વ. વસંતભાઈ 


સેંઘાણી ની પુણ્યશાળી આત્મા ની શાંતિ માટે મૌન પાળી 
શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવેલ, ત્યાર બાદ કચ્છ રીજીયન પૂર્વ 
ચેરમેન, વેશલપર સમાજ ઉપપ્રમુખ અને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ધર્મપ્રચાર સમીતી કન્વીનર રવિલાલભાઈ વાલાણી એ જણાવેલ 
કે યુવાસંઘ દ્વારા વડીલ યાત્રાની 2009 થી શુભશરૂઆત થયેલ જે 
વડીલ યાત્રાને વર્તમાન સમય સુધી અવિરત ચાલું રાખવા બદલ 
વર્તમાન કચ્છ રીજીયન ટીમને બિરદાવેલ સાથે સાથે દરેક 
વડીલોના દીકરા અને પુત્ર વધુઓને જણાવેલ કે આપના સંસ્કારો 
થકી આ વડીલો યાત્રા કરી શક્યા છે તો આ સંસ્કારો હરહંમેશ 
દરેક ધરોમાં બનાવી રાખવા યુવાધન ને સમાજધર્મ થી જોડી 
રાખવા માટેઆહવાન કરેલ... 

કચ્છ રીજીયન આયોજીત આ વડીલ વિમાન યાત્રાનાં 
પ્રોજેક્ટ કન્વીનર બાબુભાઈ કેશરાણી, મુકેશ ઉકાણી અને શૈલેષ 
પોકારે છેલ્લાં 08 મહિનાથી આ યાત્રાને સફળ બનાવવા માટે 
દક્ષિણ ભારતના યુવામિત્રોનો સુંદર સાથ અને સહયોગ મળેલ 

ન 017 
મકૂ 


તેની માહિતી આપતાં 2009 થી આજ સુધીની વડીલ યાત્રાની 
આછેરી ઝલક આપેલ તેમજ માઈક્રોપ્લાનિંગ થી આ યાત્રાનાં 
પ્રોજેક્ટ ને પાર પાડેલ તેની વિસ્તૃત માહિતી આપેલ સાથે સાથે 
આ આયોજનમાં ક્યાંય પણ કોઈ સેવામાં ચૂક રહી હોય તો કચ્છ 
રીજીયન ટીમ વતી ક્ષમા યાચના કરશો એવો ભાવ વ્યક્ત કરેલ... 


| તા.૩૦૦૪-૨૦૨૪ | મંગળવાર | 500 ૫૫૦.: 


1465 


ત્યાર બાદ લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપ માતૃ-પિતૃ તુલ્ય 
પ્રવાસી વડીલોની યુવાસંઘ અને સમાજનાં કર્ણધારો દ્રારા આરતી 
ઉતારી પૂજન કરવામાં આવેલ. સાથે સાથે દરેક પ્રવાસી વડીલોને 
આ સત્તર દિવસનાં પ્રવાસ દરમિયાન યાદગીરી સ્વરૂપે વડીલોનાં 
સમૂહ ગ્રૂપની સ્મૃતિચિહ્ તસવીર અર્પણ કરી સત્કાર સન્માન 
કરવામાં આવેલ સાથે સાથે મુક્ત મંતવ્ય દરમિયાન પ્રવાસી 
વડીલોએ પ્રવાસ દરમિયાન મેળવેલ આનંદ તથા દક્ષિણ ભારત 
પ્રવાસ દરમિયાન યુવાસંઘનાં નેટવર્ક દ્રારા સ્થાનિક સમાજ દ્વારા 
મળેલ સત્કાર અને સન્માન નાં પ્રેમની યાદગાર વાતોને આબેહૂબ 
વર્ણવી પોતે પ્રાપ્ત કરેલ ખુશીની ક્ષણો દ્વારા સમગ્ર યુવાસંઘ, કચ્છ 
રીજીયન ટીમને આવા સુંદર આયોજન કરવા બદલ આશીર્વાદ 
આપેલ તથા ભવિષ્યમાં રીજીયન દ્વારા જે આયોજન થશે તેમાં 
જોડાવા ઉત્કંઠા દાખવેલ.... 
વડીલ યાત્રાના પ્રણેતા એવાં ના 
પોતે ભારત બહાર પ્રવાસમાં હોવાથી આ કાર્યક્રમનાં સાક્ષીના 
બની શક્યા એ બદલ ખેદની લાગણી વ્યક્ત કરેલ તેમજ વડીલ 


વંદના કાર્યક્રમની સફળતા માટે મેસેજ દ્વારા શુભેચ્છા સંદેશ 
પાઠવેલ. 

કેન્દ્રિય યુવાસંઘ વતી 

દ્વારા આ વડીલ વિમાન યાત્રાના સફળ આયોજન બદલ. 
ટેલીફોનીક વોટ્સ અપ સંદેશ મારફતે કચ્છ રીજીયન ટીમને 
શુભેચ્છા સંદેશ પાઠવેલ જેનું વાંચન મુકેશ ઉકાણી દ્રારા કરવામાં 
આવેલ. યુવાસંઘની ટીમને પ્રોત્સાહિત કરવા પધારેલ 

એ ટીમ 

યુવાસંઘ દ્વારા થઈ રહેલ આવા કાર્યક્રમથી સમાજની એક્તારૂપ 
ગણાવતાં જણાવેલ કે યુવાસંઘના હરકાર્યમા પાટીદાર સમાજ નું 
પ્રતિબિંબ દેખાય છે જેની હર જ્ઞાતિ નોંધ લઈ રહી છે. 


એ આવા કાર્યક્રમ ને અભૂતપૂર્વક ગણાવતાં જણાવેલ કે વડીલોના 
મુખ ઉપરની ખુશી દ્વારા આ યાત્રાની સફળતા દેખાઈ રહી છે 
જેનાં આશીર્વાદ સમગ્ર યુવાસંઘ ટીમને મળી રહ્યા છે તથા કચ્છ 
રીજીયન ટીમને આવા સફળ આયોજન કરવા બદલ અભિનંદન 


ત્યાર બાદ આ બંને પ્રવાસ દરમિયાન વડીલોનાં 
પોતીકા પુત્ર તરીકે સેવાધર્મ ને પરિપૂર્ણ કરવાનાં ઉમદા ભાવ સાથે 
લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે શ્રવણ કુમાર બની સંગાથે ગવેલ... 


એ પ્રવાસ દરમિયાન પોતાના તરફથી સેવા કરવામાં 
કોઈ ભૂલ થયેલ હોય અથવા તો મન, કર્મ અને વચન દ્વારા કોઈની 


લાગણી ને ઠેંન્સ પહોંચી હોય તો પોતીકા દીકરા તુલ્ય સમજી ક્ષમા 
માંગી દંડવ્રત પ્રણામ કરી દરેક હાજર વડીલોના દિલ જીતી 
લીધેલ. ત્યાર બાદ અંતે અધ્યક્ષ સ્થાનેથી. 

એ પોતાના ઉદબોદનમાં જણાવેલ કે આપણાં વડીલોને 
વિમાનમાં બેસી યાત્રા કરાવવાનું જે સપનું વિચારેલ એ સપનું 
આજે જ્યારે આ યાત્રાનાં માધ્યમથી પરિપૂર્ણ થયેલ ત્યારે આ 
સામાજીક આધ્યાત્મિક સમિતીની આગેવાની માં આ બંને યાત્રાનું 
સફળ આયોજન થયેલ જેની નોંધ સમગ્ર ભારતભર નાં પાટીદાર 
સમાજમાં ઉમદા નોંધ લેવાઈ છે એવું જણાવેલ. આ સમગ્ર યાત્રાનું. 
સફળ અયોજન ની 
આગેવાનીમાં કરવા બદલ પ્રોજેક્ટ કન્વીનસશ્રીઓ, સમિતી લીડર 
તેમજ યાત્રાનાં શ્રવણ કુમારોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવેલ. 
સાથે સાથે આ સમગ્ર દક્ષિણ ભારત પ્રવાસ દરમિયાન દક્ષિણ 


ભારત રીજીયન અને સ્થાનિક સમાજ તરફથી મળેલ આદર, 
સત્કાર તેમજ સહયોગ રૂપી ભાવાત્મક પ્રેમ ને બિરદાવી આ 
યાત્રાનાં આયોજનમાં જે સાથ-સહકાર મળેલ એ બદલ હૃદયસ્થ 
ભાવે આભાર ની લાગણી વ્યક્ત કરેલ તેમજ આજનાં 
અકલ્પનીય વડીલ વંદના કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા માટે 
વેશલપર પાટીદાર સમાજ, યુવક મંડળ અને મહિલા મંડળને 
સુંદર આયોજન તેમજ વ્યવસ્થા કરવા બદલ અભિનંદન 
પાઠવેલ... 


હાપા 2 
શૂઝ -જેં?૦ 


ત્યાર બાદ આજના વડીલ વંદના કાર્યક્રમને 
યાદગાર બનાવવા માટે ભોજન નાં સહયોગી દાતાશ્રીઓ 
જયંતીભાઈ રતનશીભાઈ ભીમાણી (વેશલપર), અમિત 

ચંદુલાલભાઈ વાસાણી (અરજણપૂરા) તેમજ મંડપનાં દાતાશ્રી 
અને આજ ના પાવન દિવસ નિમિત્તે ગૌ માતાના લીલાં 
ચારાના દાતાશ્રી મોહનભાઈ રતનશી ભીમાણી(વેશલપર) નું 
કચ્છ રીજીયન ટીમ દ્વારા સન્માનિત કરી ભામાશાઓ 
બિરદાવવામાં આવેલ.... 

અંતે સમય નાં સથવારે 

દ્વારા આભાર વિધિ કરી અધ્યક્ષશ્રી ની 
અનુમતિ થી વડીલ વંદના કાર્યક્રમને પૂર્ણ જાહેર કરવામાં આવેલ 
સાથે સાથે સમાજવાડી મધ્યે સ્વરૂચી ભોજન ગ્રહણ કરી સૌ છુટ્ટા 
પડેલ... 

આ વડીલ વંદના કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રિય પશ્ચિમ કચ્છ ઝોન 
સમાજ પ્રમુખશ્રી રતનશીભાઈ ભીમાણી, કેન્દ્રિય મહિલાસંઘ 
ઉપપ્રમુખ ગંગાબેન રામાણી, પશ્ચિમ કચ્છ મહિલાસંઘ ઝોન 
પ્રમુખશ્રી ભગવતીબેન પાંચાણી, વેશલપર સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ગંગારામભાઈ ભીમાણી, વેશલપર - મુંબઈ સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ધીરજભાઈ દિવાણી, યુવક મંડળ પ્રમુખશ્રી ભરતભાઇ દિવાણી, 
મહિલા મંડળ પ્રમુખશ્રી સંગીતાબેન વાલાણી, સેન્ટ્રલ ગ્રીનલેન્ડ 
કાઉન્સિલ સામાજીક આધ્યાત્મિક 1320 મુકેશ ભગત, રીજીયન 
10€ શાંતિલાલ નાયાણી, રીજીયન ટ્રેઝરર વસંત સાંખલા, 
રીજીયન 11૨0 વિજય ભગત, નારાયણ ડિવિઝન ઉપપ્રમુખ 
ભૂપેન્દ્ર ડોસાણી તથા યુવાસંઘ કચ્છ રીજીયન ટીમ મેમ્બરો, 
ખીરસરા-રોહા, સુખપર-રોહા, વિભાપર અને ભીટારા ગામના 
ત્રણે પાંખનાં હોદેદારો તેમજ સમસ્ત વેશલપર ગામના 
સમાજજનો હાજર રહેલ ... 

આ સંપૂર્ણ વડીલ વંદના તેમજ સત્કાર સન્માન કાર્યક્રમ 
નું સંચાલન પ્રોજેક્ટ કન્વીનર મુકેશ ઉકાણી, રીજીયન સેક્રેટરી 
જીતેન્દ્ર ચૌહાણ અને વેશલપર યુવક મંડળના મહામંત્રી દિલીપ, 
ભીમાણી દ્રારા કરવામાં આવેલ... 


ટીમપ્રચાર પ્રસાર પ્રવકતા - 
વિજય ભગત, પુનિત નાકરાણી, કચ્છ રીજીયન 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ, અંકલેશ્વર દ્વારા 
ગત રોજ સોમવાર તા.૨૯ એપ્રિલ ૨૦૨૪ થી શરૂ થવેલ શ્રીમદ ભાગવત 
કથા જ્ઞાન યજ્ઞ દરરોજ બપોર પછી કથા પઠન કરવામાં આવશે... 

આ ભાગવદ કથાના વકતા યોગેશ ગૌર મહારાજ ના 
મુખારવિન્દ થી ૨૯ એપ્રિલ થી ૦૫ મે ૨૦૨૪ સતત સાત દિવસ સુધી 
ભાગવત તેમજ ધર્મ જ્ઞાનનું રસપાન કરવામાં આવશે.. 


ગત રોજ પોથી યાત્રામાં ૫૦૦ થી વધુ જ્ઞાતિજનોએ ભાગવત 
જ્ઞાન યજ્ઞનો નાં આરંભ પહેલાનો ઉમગ નો ઉત્સવ પોથી યાત્રા નો લાહવો 
લીધો. પોથી યાત્રાના યજમાનો ઉમા હાર્ડવેર એન્ડ પ્લાયવુડ વાળા 
નવીનભાઈ માકાણી પરિવારે યોગેશ રમેશચંદ્ર રાજગોર ના કંઠે 
ભાગવત કથાપ્રારંભ થયેલ છે. 
સંયોજક અમૃતભાઈ નાકરાણી અંકલેશ્વર 


જુદ્નર વિભાગ યુધા મંડળ દ્વારાકરિયર ગાઇડન્સ સેમિતારનું આયોજત 


ઓશિયન કાઉન્સિલ છત્રપતિ 
શિવાજી રીજીયન અંતર્ગત યુવા મંડળ જુન્નર 
વિભાગ વતી યુવાઓ અને વાલીઓને સતાવતો 
પ્રશ્ન એટલે કે આજ ના સ્પર્ધાત્મક શિક્ષણમાં કઈ 
સાઈડ માં એડમિશન લેવું, સાથે તેની તૈયારી 
ક્યારથી અને કેવી રીતે કરવી, તેનું માર્ગદર્શન 
માટે યુવા મંડળના શિક્ષણ અને પ્રતિભાશોધ 
સમિતિ વતી કરિયર ગાઇડન્સ સેમિનાર નું તા- 
૨૮/૦૪/૨૦૨૪નાં આળેફાટા ખાતે આયોજન 
કરવામાં આવેલ હતું. 

સદર સેમિનાર માં વક્તા તરીકે 
જુન્નર યુવા મંડળના સભ્ય અને પ્રોફેસર તરીકે 
સેવા આપતા પ્રો. સોનલબેન નાકરાણી ઊેન્દ્રીય 


€4નીપરીક્ષાશેડ્યૂલપ્રમાણે લેવશે, 
સ્થગિતકરવાની અરજી ટુપ્રીમેફઝવી 


તવી દિલ્હી । લોકસભાની ચૂંટણીના કારણે મે મહિનામાં 
યોજાનારી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી (સીએ)ની પરીક્ષાઓના કેટલાક 
પેપર્સને સ્થગિત કરવાની માંગ કરતી એક અરજીને સુપ્રીમ કોર્ટ, 
સોમવારે ફગાવી દીધી હતી. ચીફ જસ્ટિસ ડી.વાઈ. ચંદ્રચૂડ અને 
જુસ્ટિસ જે.બી. પારડીવાલા તથા જસ્ટિસ મનોજ મિશ્રની બનેલી 
બેન્યે જણાવ્યું હતું કે ઇન્સ્ટિટયૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ ઓફ 
ઈન્ડિયાએ ચૂંટણીની તારીખો પર પરીક્ષા રાખી નથી. લોકસભાની 
સામાન્ય ચૂંટણી સાત અને ૧ ૩ મેના રોજ યોજાવાની છે અને છ 
મે તથા ૧૨ મેના રોજ કોઈ પરીક્ષા રાખવામાં આવી નથી. 
પરીક્ષાની તારીખ બદલવાના કારણે પરીક્ષાના સંચાલન માટે 
પહેલેથી ઉપલબ્ધ વ્યાપક વ્યવસ્થાઓમાં અવરોધ ઊભો થશે. 


ળી 


ફમ 


ઘાટરોડ નાગપુર સમાજના પ્રમુખશ્રી 
ભવાનભાઈ ઠાકરાણી અને એમના ધર્મપત્ની 
શ્રીમતી મંગળાબેન ઠાકરાણી તારીખ 27 એપ્રિલ 
2024ના નાગપુર લોકસભા માટે ભાજપના 
લોકપ્રિય ઉમેદવાર માનનીય નિતિનજી ગડકરીને 
એમના નિવાસ સ્થાને સ્વાસ્થ્ય સંબધિત જાણકારી 
મેળવવા ગયેલ હતા. 

મુલાકાત દરમિયાન ચૂંટણી બાબત પણ 
ચર્ચા થઈ છૂટા પડતી વખતે નિતિનજીએ 
ભવાનભાઈને ખુશી ભેટપણ આપેલ હતી. 


ડા 


કે 


યુવા સંઘના એજ્યુકેશન કાઉન્સિલ મેમ્બર) અને 
ડૉ. રાહુલ મુળાજકર સર (સાવિત્રીબાઇ ફૂલે. 
પુણે યુનિવર્સિટી માં પ્રોજેક્ટ ગાઈડ તરીકે સેવા 
આપતા) જેવા વક્તાઓ દ્વારા બહુમૂલ્ય એવું, 
માર્ગદર્શન કરવામાં આવેલ. 

જેમાં વાલીઓ સાથે બાળકો, વડીલો, 
માતાઓ ઉપસ્થિત રહી જ્ઞાનાર્જન કરેલ. 
બાળકોને તેમના શૈક્ષણિક પ્રગતિના રાહ પર 
માર્ગક્રમણ કરવા મુંઝવતા પ્રશ્નો નું નિરાકરણ 
અને માર્ગદર્શન તેમણે સમજતા ભાષા અને 
મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં કરવામાં આવેલ. 

અંતે પ્રશ્નોત્તરી સત્રમાં વાલીઓ તથા 
વિદ્યાર્થીઓના વિવિધ પ્રશ્નો ઉપર વક્તાઓ દ્વારા 
માર્ગદર્શન સાથે સુજાવ આપી સેમિનાર નું 
સમાપન કરવામાં આવેલ... 


ટીમ શિક્ષણ અને પ્રતિભાશોધ 
યુવા મંડળ, જુન્નર વિભાગ 


ષ્ણ એ ઉંચકયો ટચલી 
આંગળી થી ગૌવર્ધન પર્વત,તું મતદાતા એક 
આંગળી થી બટન ના દબાવી શકે? 
તું એકવાર મતદાન કરી દે... 


તારા માટે સૈનીકો જાગે છે 
રાતભર સરહદ પર,તું મતદાતા એક દિવસ 
ઉંઘ છોડીને મતદાન મથક સુધી ના જઇ શકે 
જ 


તું એકવાર મતદાન કરી દે... 


લોભ લાલચ ને તું મતદાતા મૂક 
બાજુએ ,પછી પાંચ વર્ષ સુધી કોણ સહન 
કરશે? 
તું એકવાર મતદાન કરી દે..... 


દેશની પરિસ્થિતી પર ફરીયાદ 
કરાવાનું બંધ કર,મતદાતા દેશની પરિસ્થિતી 
નો ઉકેલ તારા હાથમાં છે, 
તું એકવાર મતદાન કરી દે... 


દેશના સુકાની નરેન્દ્રભાઇ મોદી 
ફરિયાદ નથી કરતા, હે મતદાતા દેશની 340 
કરોડ જન સંખ્યા નો ઉકેલ તારા હાથમાં છે, 
તું એકવાર મતદાન કરી દે... 


“ભોવિ” મારા એક મતથી શો ફર્ક 
પડે? વિચારવાનું તું છોડી દે, અટલ બિહારી 
બાજપેયી ને એક મતથી સરકાર છોડવી 
પડી, તારા દેશનું ભવિષ્ય તું બદલી દે, 
તું એકવાર મતદાન કરી દે... 


રચિયતાઃ-મોહનભાઈ રામાણી 
ફર્મ:-રામાણી ટીમ્બર, 
નવલખા ઇન્દોર મધ્ય પ્રદેશ 


11112810 


€૮૯૦૦૬- 


8 4 91 8999989162 


1.001૪11૫0 "010 €101041₹ ઇટ 
1,1001' 11101101" પાં 


11દિ યા. 


1/2%121,01દાઇ 1419 
૫/01દ1.0 71111 ઇડ 


ઇ0?1૦0 1000* ૦૦ 


॥10101.81॥1.00.॥ 


(જે તાતા 00520200010 ૮૦0 


કંડલા એરપોર્ટ ૪૨.૪ ડિગ્રી સાથે 
રાજ્યનું સૌથી ગરમ મથક બન્યું /. 


ભુજ ૩૯.૯, નલિયા ૩૯.૪ તથા કંડલા પોર્ટમાં ૩૪ ડિગ્રી તાપમાત_ 


સનાતન ધર્મ પત્રિકા 

કચ્છમાં ઉત્તાળો પોતાના અસલ 
મિજાજમાં હોય તેમ પારો ફરી એકવાર 
૪૦ ડિગ્રીને પાર પહોંચી ચુક્યો છે, 
જેમાં કંડલા એરપોર્ટ (અંજાર) ૪૨.૪ 
ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી વધુ ગરમ 
મથક બત્યું હતું, આ ઉપરાંત અન્ય 
શહેરોનું તાપમાન પણ ૪૦ ડિગ્રીને 
આસપાસ રહ્યું હતું. 

ચૈત્ર અને વૈશાખ માસમાં કચ્છમાં 
ધોમધખતો તાપ અતે ગરમી 
અનુભવાતી હોય છે, જેમાં આ વખતે 
તાપમાનની વધઘટ સાથે વધુ એકવાર 
તાપમાન ઉંચકાઇને ૪૦ ડિગ્રી નજીક 
પહોંચી ગયું છે. પ્રખર તાપ અને 
ગરમીના પગલે ભરબપોરે બજારોમાં 
ચહલ-પહલ નહીંવત્‌ થઇ જાય છે. 
શહેરી ઉપરાંત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ 
લોકો કામ સિવાય ઘરની બહાર 


નીકળતા નથી, ખેડૂતો પોતાના વાડી કે 
ખેતરમાં ઘટાટોપ વૃક્ષોની નીચે આરામ 
કરીને ગરમીમાંથી રક્ષણ મેળવી રહ્યા 
છે. ગામડાંના માર્ગો પર પણ વાહનોની 
અવર-જવર ઓછી થઇ જાય છે. અંગ 
દઝાડતી ગરમીના કારણે લોકો પંખા, 
કૂલર કે એસી ચાલુ કરીને ગરમીથી 
રક્ષણ મેળવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. 
જોકે, હજુ વૈશાખ માસ બાકી છે ત્યારે 
ગરમ લૂ અને પ્રખર તાપનો સામનો 
કરવો પડી શકે છે. 

કચ્છના મહત્ત્વના ચાર મથકોમાં 
નોંધાયેલા તાપમાન મુજબ કંડલા 
એરપોર્ટમાં ૪ર.૪ ડિગ્રી, ભુજમાં 
૩૯.૯ ડિગ્રી, નલિયામાં ૩૯.૪ ડિગ્રી 
તેમજ કંડલા પોર્ટમાં ૩૪ ડગ્ની તાપમાન 
નોંધાયું હતું. હવામાન વિભાગની 
આગાહી મુજબ હજુ પણ ગરમી વધે 
તેવી શક્યતા છે. 


ગરમીથી લોકોએ કામ સિવાય ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળ્યું 


રાષ્ટ્ર કે હિતમે શિક્ષા, શિક્ષા કે 
હિતમેં શિક્ષક,શિક્ષક કે હિતમે સમાજ અને. 
છાત્ર કે હિતમેં કાર્યરત અખિલ ભારતીય 
રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક મહાસંઘ શિક્ષકોના પ્રશ્નોની 
સાથે સાથે રક્તદાન કેમ્પ, વૃક્ષારોપણ, 
માતૃશક્તિ વંદના, કર્તવ્યબોધ દિવસ ઉજવણી, 
ગુરુ વંદના, વર્ષ પ્રતિપદાની ઉજવણી જેવા 
કાર્યક્રમો કરે છે.એવીજ રીતે શૈક્ષિક મહાસંઘ 
વધુએક સેવાયજ્ઞ 


28 એપ્રિલ - 2024ને રવિવારના 
રોજ, મોરબી-2 ખાતે શૈક્ષિક મહાસંઘના 
કાર્યકર્તાઓ સ્ટોલ બનાવી સવારના 8.00 
વાગ્યાથી બપોરના 12.00 વાગ્યા સુધી ત્રણેય 
સ્ટોલ પર ઉભા કરી અને ધો 3 થી 12 ના જુના 
પુસ્તકો એકત્ર કરાયા...એકત્ર કરેલા જુના 
પુસ્તકો જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓ માટે જુદી. 
જુદી શાળાઓમાં અર્પણ કરશે તો મોરબીની 
તમામ દાનવીર વાલીઓને જણાવવાનું કે 
આપના બાળકના જુના પુસ્તકો બિલકુલ 
નજીવી કિંમતે પસ્તીમાંન આપતા ઉપરોક્ત 
સ્ટોલમાં જમા કરાવી પુસ્તક દાનનું પ્રમાણપત્ર 
મેળવી અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક 
મહાસંઘના સેવાયજ્ઞમાં સહભાગી બનવા 
અપીલ કરાઈ છે. 


મા ઉમિયા 


સરસ્વતી સ્વરૂપ 
બઇ ગગ 


શ્રીમદ્‌ ભગવદ્‌ ગીતા 


શ્રી ભગવાન્‌ ઉવાચ લોકેડસ્મિન્‌-દ્વિવિધા નિષ્ઠા 
પુરાપ્રોક્તા મયાનઘ | 
જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ્‌॥ 
(અ.૩-૩) 

શ્રીભગવાન બોલ્યા : હે નિષ્પાપ 
અર્જુન ! આ લોકમાં બે પ્રકારે નિષ્ઠા, મેં પહેલાં 
કહેલી છે. જ્ઞાનીઓની જ્ઞાનયોગ દ્વારા અને 
કર્મયોગીઓની નિષ્કામ કર્મયોગ વડે. 


જ્ઞાનદર્શક સંતશ્રી વલ્લભકૃષ્ણના 
જય શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 


મનગ મીશ્ર ભુપેન્દ્રભાઈ 
પટેલના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલ સરદારધામ 
આયોજીત 


અમૃતભાઇ બી. પટેલ લીંબાણી 
(આલોક એન્ટરપ્રાઇઝ-અમદાવાદ) 

રૂ.25 લાખનું (પચીસ લાખ) તુલસીપત્ર 
મૂકીને ગૌરવવંતા દાતા ટ્રસ્ટીશ્રી તરીકે જોડાયા કચ્છ 
માં સીયોત ગામ તેમજ પરિવાર માટે ગૌરવની ક્ષણ 
તેમને અનેક અનેક અભિનંદન જય હો !. 


'ર્મિ ડેલ્થ સંસ્કાર" તા રકા: ॥દામ॥તા તીશુભ શરૂઆત 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર યુવાસંઘની હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર 
તેમજ સામાજીક અને આઘ્યાત્મિક સમિતિ દ્વારા 
આયોજીત ગર્ભ હેલ્થ સંસ્કારનું ડિજિટલ 
માધ્યમથી વિકલી વેબિનારની શરૂઆત તાઃ 28 
એપ્રિલ 2024 નાં કરવામાં આવેલ જેમાં 
વેબીનાર નું સંચાલન હેલ્થ & ડિઝાસ્ટર સેન્ટ્રલ 
કન્વીનર દ્વારા સેન્ટ્રલ 912૦ કપિલ નાકરાણી ને 
કહી તેના દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. 

આ વેબીનારની શરૂઆત પ્રાર્થના 
સાથે શાબ્દિક સ્વાગત સામાજીક અને 
આધ્યાત્મિક સમિતિના 0120 છગનલાલ 
સાંખલા દ્વારા કરવામાં આવી હતી.ત્યારબાદ 
ગર્ભ હેલ્થ સંસ્કારની પ્રસ્‍તાવના હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટરના ૪1020 કપિલ નાકરાણી દ્વારા 
કરવામાં આવી હતી. 

જેમાં આ વેબીનાર થકી સમાજની 
આવનાર પેઢી સુસંસ્કારી, તેજસ્વી, ઓજસ્વી, 
તંદુરસ્ત રહે એ માટે હમેંશા કટિબદ્ધ છે એ માટે 
ત્રદષિ-જ્ઞાન ને વિજ્ઞાન સાથે જોડી અનુભવી અને 
તજજ્ઞ મેન્ટર દ્વારા ૧૩ સંસ્કાર પૈકી એક ગર્ભ 
સંસ્કાર ની માહિતી સમાજની બહેનો માતાઓને 
ઘર બેઠા મળી રહે એ માટે ડિજિટલ માધ્યમનો 
ઉપયોગ કરી ગર્ભ હેલ્થ વેબીનાર ની શરૂઆત 
કરવામાં આવી હતી. 

સામાજીક અને આધ્યાત્મિક 
સમિતિના કન્વીનર અમિત ચૌધરી દ્વારા 
આવનાર સમયમાં ગર્ભ હેલ્થ સંસ્કાર ની સંપૂર્ણ 
રૂપરેખાની જાણકારી આપવામાં આવેલ જેમાં 


દર રવિવારે બપોરે 4.00 વાગે ૪૦પ।પાંટ ની 
401060 %પપ્5વતટ્ટ। ચેનલ ઉપર 1.૪૮ દ્વારા 
જોડાઈ શકો છો. 

'ગર્ભ હેલ્થ સંસ્કારની શા માટે જરૂર છે?' 
એનું શું મહત્વ છે..?' 

એ વિષય ની અંદર કયા કયા 
વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવાની જરૂર છે, એ દરેક 
વિષયની જાણકારી મેન્ટર એવા અર્ચનાબેન 
રંગાણી, નાગપુર અને શારદાબેન ભગત સાથે 
ડૉ.તન્મય સેંઘાણી એ ટૂંકમાં માહિતી આપેલ. 

છેલ્લે હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર સમિતિના 
કન્વીનર દિનેશ પોકાર દ્વારા સૌનો આભાર 
વ્યક્ત કરી આભાર વિધિ સાથે મિટીંગ ની 
પૂર્ણાહુતી કરેલ... ગ 


૪ 


ભૂજ -મુંભઇફ્લાઇટદરોજ ફૂલપ્રધાસીઓતી લાંધી કતાર, અસુવિધા 


ભુજ-મુંબઇની ફ્લાઇટ દરરોજ ફૂલ, 
એરપોર્ટ પર એક જ સ્ક્રિનીંગ મશીનના કારણે. 
પ્રવાસીઓની રોજિંદી લાંબી કતાર જોવા મળે. 


છે... 

સિક્યુરિટી ચેક ઇનમાં વિલંબથી 
મુસાફરોને બે કલાક સુધી લાઈનમાં ઉભવું પડે 
છે. 186 પ્રવાસીઓની ક્ષમતા સાથેનું વિમાન 
ઉડાન ભરે છે પણ સુવિધાના અભાવથી 
નારાજગી ફેલાઇ... 

ભુજ થી મુંબઈ જવા માટે 1 માર્ચથી 
એર ઈન્ડિયાની એરબસ શરૂ કરાઈ 
છે.શરૂઆતમાં 120 સીટર ફ્લાઈટ ઉડાન 
ભરતું,જોકે મુસાફરોની સંખ્યામાં વધારો થતા 
હવે 186 પ્રવાસીઓની ક્ષમતા સાથેનું વિમાન 
ઉડાન ભરે છે. 

કચ્છ અને મુંબઈ વચ્ચે ગાઢ સંબંધ 
હોવાથી આ ફ્લાઈટ દરરોજ ફૂલ હોય છે પરંતુ, 


ભુજ હવાઈ મથકે સિક્યૂરિટી સ્ક્રિનિંગનું માત્ર 
એક જ મશીન હોવાથી પ્રવાસીઓની લાંબી 
કતાર લાગે છે. આ ચિત્ર હવે રોજિંદુ બન્યું છે 
પરિણામે મોંઘું ભાડું ખર્ચીને પ્રવાસ કરતા 
લોકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. 

અત્યાર સુધી ભુજ એરપોર્ટથી માત્ર 
બે જ ફ્લાઈટ ઉડાન ભરતી, જેમાં સવારે 
મુંબઈની 72 સીટર અને બપોર બાદ 
અમદાવાદની 50 સીટર ફ્લાઈટનો સમાવેશ 
થતો.જોકે મુંબઈ માટે એરબસ શરૂ થતા 
પ્રવાસીઓને રાહત થઇ અને આ નવી 
હવાઈસેવાને યોગ્ય પ્રતિસાદ મળ્યો હોય તેમ 
દરરોજ ફ્લાઈટ ફુલ હોય છે. 

ઉપરાંત લંડન સાથે સીધી 
કનેક્ટિવિટી હોવાથી એનઆરઆઇને પણ 
ફાયદો થયો છે. 


સપ્રાજ ગૌરવ પ્રિયાંક ગોરાણી તે સિયાલદાડ રેલવે સ્ટેશત 
ગ્રીતળિણીંગગોલ કમમાં દ્વારાસત્માતિત 


ગોરાણી 


ગૌરવ પ્રિયાંક 
કરછમાં દેવપર (યક્ષ) હાલે દુર્ગાપુર, કોલકાતા 


સમાજ 


જેમણે.... કોલકાતા માં એક મહત્વપૂર્ણ 
પ્રસંગમાં, પૂર્વ રેલવેના જનરલ મેનેજર મિલિંદ 
કે દેઉસ્કરે, ભારતીય ઉદ્યોગ પરિષદ (ત) ની. 
ભારતીય ગ્રીન બિલ્ડીંગ કાઉન્સિલ (68૯) ના 
અધિકારીઓ તરફથી સિયાલદાહ રેલ્વે સ્ટેશન 
બિલ્ડીંગ માટે પ્રતિષ્ઠિત ગ્રીન બિલ્ડીંગ ગોલ્ડ 
સર્ટિફિકેશન પ્રિયાંક ગોરાણી દ્રારા સ્વીકાર્યું. 
સિયાલદહ કોલકતા નાં રેલ્વે સ્ટેશન 
બિલ્ડીંગને તેના પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જાના અનુકરણીય 


રામસેતુકાઉન્સિલ દ 


ઉપયોગ, કાર્યક્ષમ જળ વ્યવસ્થાપન, ન્યૂનતમ 
પર્યાવરણીય પદચિલ્#, અસરકારક કચરા 
વ્યવસ્થાપન પ્રથાઓ અને ઉચ્ચ સ્તરની 
જોગવાઈઓ માટે આદરણીય ગોલ્ડ રેટિંગ 
આપવામાં આવ્યું છે. 

આ કાર્યમાં કોલકતા નવચેતન 
રીજીયન માં પૂર્વ એજ્યુકેશન અને ટેલેન્ટ લીડર 
અને હાલ માં પ્રિયાંક ગોરાણી એજયુકેશન એન્ડ 
ટેલેન્ટ માં કાઉન્સિલ ગંગા સાગર લીડર તરીકે 
સેવા આપે છે.. તેઓ આ કંપની નાં સ્ટોક હોલ્ડર 
પણ છે અને આવા બીજા પણ પ્રોજેક્ટમાં 
કાર્યરત છે.. 

ટીમ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ 
વતી...પરિવાર સાથે સમાજનું ગૌરવ વધારવા 
બદલ અભિનંદન પાઠવે છે સાથે યુવાઓના 
માર્ગદર્શક બની રહો અને સમાજ ભાવી કાર્ય 
સાથે ભવિષ્યમાં ઉતરોતર પ્રગતિ સાથે માતા- 
પિતા,પરિવાર અને સમાજનું ગૌરવ વધારતા 
રહો શુભકામનાઓ.. 


ક્ષિણ ભારત રીજીયન 


જૂનમાં કરશે "દીપ સંધ્યા" કાર્યક્રમનું આયોજત 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા 
પાટીદાર યુવાસંઘ - રામસેતુ કાઉન્સિલ - દક્ષિણ 
ભારત રીજીયન માં થસે વડીલો ની ખુશ્બૂ નું 
આયોજન..આપણું દક્ષિણ ભારત રીજીયન 
શ્રીસમાજની પ્રેરણાથી અને આપણા વડીલોના 
આશીર્વાદથી પોતાના યુવાઓના સર્વાગી વિકાસ 
માટે વિવિધ સફળ તેમજ પ્રેરણાત્મક કાર્યક્રમો 
કરતું આવ્યું છે અને હવે સમય આવી ગયો છે 
ડી.બી.આર ના યુવાઓના કાર્યથી 
આપણા વડીલો પ્રત્યેનો ત્કણ ચુકવવાનો. 
હા મિત્રો ! આપણા વડીલો, જેવોએ પોતાનું 
સર્વસ્વ જીવન આપણા જેવા યુવાઓના ઘડતર 
પાછળ વિતાવી દીધું છે, જેવોએ પોતાની 
તનતોડ મહેનત થકી રાત દિવસ જોયા વગર 
સમાજના ઉજવળ ભવિષ્યના સપનાને પોતાના 
જીવનનો ધ્યેય બનાવી જ્યારે પોતાના જીવનનું 
વાનપ્રસ્થાશ્રમ નિહાળી રહ્યા છે, ત્યારે તેમના 
જીવનને યાદગાર અને વધુ સુગંધિત બનાવવા 
માટે ડી.બી.આરે 2018માં ભારતભર માં એક 
નવી સફળતા પૂર્વકની પહેલ કરી "દીપ સંધ્યા 
2018" નામ નો એક ધમાકેદાર કાર્યક્રમ યોજ્યો 
હતો. 
પુનઃ એજ કાર્યક્રમને અનુભવના 
આધારે વધુ નવીન આકાર આપતા ડી.બી.આર 
આયોજન કરે છે એક અકલ્પનીય અને 
જીવનના આનંદનો અહેસાસ કરાવતો સ્નેહ 
સંગાથ નો કાર્યક્રમ "દીપ સંધ્યા 2024", જે 
કોડાઇકેનાલ ના રમણીય વાતાવરણમાં તાઃ 21, 


પ્ર &છ%, 
કટલ, 


22 અને 23 જૂન 2024 ના થવા જઈ રહ્યો છે. 
જેમાં જેમણે પણ જોડાઈ જવું હોય તો વેહેલા તે 
પહેલાં ધોરણે એન્ટ્રી નોધ કરાવી સકે છે. 

આ માટે આયોજક મંડળો નો સંપર્ક 
કરી 1281૨ આપ ની નોધ કરી આપ ને અનુરૂપ 
સુંદર વ્યવસ્થા અને આયોજન કરવા ઉત્સુક છે.. 


રમેશભાઇ રંગાણી, ઝોન પ્રવકતા. 
ટીમ દક્ષિણ ભારત રીજીયન 2023-2025 


સ્વ. બાબુભાઈ દેવ 


આપની અચાનક વિદાયથી અમો પરિવારજનો 


જીભાઈ લીંબાણી 


ખૂબ જ દુઃખની લાગણી અનુભવી રહ્યાં છીએ. 


દરેકને એક દિવસ ભગવાનના ધામમાં જવાનું જ છે. 
તે જ્ઞાન હોવા છતાં આપનો પરિવાર પર રહેલો અમી ભરેલો પ્રેમ કેમ ભુલી શકાય ? 
તમે મને નિરાશામાં હારેલી સ્થિતિમાં હંમેશાં હિંમત અને હૂંફ આપેલ છે 


તથા મુશ્કેલીની સ્થિતિમાં ખુશ કેમ રહેવું તે પણ 


તમે જ શીખવતા હતા. તમારો વ્હાલ ભરેલો હાથ, 


હવે અમારા પર ભલે ન ફરે, પરંતુ આપના તરફના પ્રેમથી અને કૃતજ્ઞતાથી અમે. 
સદાય જોડાયેલા રહીશું. 
પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા આપના દિવ્ય આત્માને ચિર શાંતિ અને સદ્‌્ગતી આપે 
એવી પ્રાર્થના સાથે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ. 


લી. આપતા શોકાતુર લીંબાણી પરિવારજતો... 


ધર્મપત્તી: 
ગં.સ્વ. પ્રેમીલાબેન બાબુભાઈ લીંબાણી 
પુત્ર-પુત્રવધૂ: પૌત્ર 
જયાબેન જિતેન્દ્રકુમાર બાબુભાઈ, લીંબાણી ધુવ જિતેન્દ્ર કુમાર લીંબાણી 
શ્રી દિપક કુમાર બાબુભાઈ લીંબાણી વંશ જિતેન્દ્ર કુમાર લીંબાણી 
બડેત-બતેવી: ભાઇ: 
નયનાબેન ભરતભાઈ ચૌહાણ શ્રી પોપટભાઈ દેવજીભાઈ લીંબાણી 
( વજેપુરાકંપા ) શ્રી ગુણવંતભાઈ દેવજીભાઈ લીંબાણી 
શ્રી નવીનભાઈ દેવજીભાઈ લીંબાણી 
નહ૯ન્‍છટ--- 


| ગાયત્રી એન્ટર પ્રાઇઝ, નરોડા, અમદાવાદ. 
અંજની ઈન્ફ્રાસ્પેસ લિમિટેડ, નરોડા, અમદાવાદ. 


1. 


અવસાન નોંધ 


તારીખ 30/4/2024 


સ્વઃ જમનાબેન ગોપાલભાઈ ચૌહાણ 
ઉમર વર્ષ : 99, કચ્છમાં ગામ ખોંભડી 


જે 


હાલે કુંબકોણમ 


તારીખ 29/04/2024 
સ્વ. ગંગાબેન દેવજીભાઈ સેંઘાણી 
ઉમર વર્ષ :68, કચ્છમાં ગામ- મદનપુરા 
હાલે - ગાંધીધામ 


તારીખ 29/04/2024 
સ્વઃ બાબુભાઈ દેવજીભાઈ લીંબાણી 
ઉંમર વર્ષ :૭ર, કરછમાં ગામ નખત્રાણા 
હાલે નરોડા અમદાવાદ 


દ્ર 


સઝ 


0003૨૩ 


#48/૧ઝ ૦-1-1૯૬૬ 


ડા1 પતા લ)/લા] 11010001, ડા1(૪૪%/ [0. 186/187, ગળા 140. 7,8,9, €॥પવપખ્લ 
ઉવાવતાયંતાાલાત - 370201, ।લાદ૦11, ઉપાંથતલા - 10તાંય. 
ઉ13#₹9$138913ઞાં વિઘતતા1ાં - 110. 4-91 99791 57883 


છાર.પ૫૫૯।ત ૦૬1૮૬ 


1. છપ10/40 - ।010॥441/૫16/ 
॥1ડ।1૦છ11ટાં - 110. 4-91 94826 9૬5૬50૭ 


3. €પદપ્રપ્ર&ા - 140/11.11400 
૫0૫૪1011તાં - [10. 4- 91 98843 12266 
પંલાતાલ॥તાં - 110. --91 98413 88663 


કઝર 3૮0438:55303₹ «૮ ૪૦૦૪ 840૪૭. 


ઝાતા રપતા: ૦979352929 


11.1૯. 1110ણર 2૪1: 11. 


૧110 છદ:ાર ।1019૦0ર1-૬:ર પછ ૦ારણદ ર ઇાગગા ૬ર 


ક્તદ/છ ૦૬-૮૬ 
૭૫૮૪૦૪ 84૦. 186/187 ગા 54૦. 6 


૯૩ાતતાપાતામ્ટતત - 370 201, કલકતા, ૩ઘાંતતા - 1ઉતાત. 


ઝકાાજઇ-હઇડાક૪ક૫.| ારઇ-૨૪૩૬૪4 | ઇજ્કઇપ્ઇ 


ભત#પ્રાળાધ ૬૫૫૫ ૬1ર॥૭૬ 


૬-૩૯૦૦૦-દાર ત્ણ %ા0ઇદઃાર 18010૦01ર-:ર. 


2. ક૪0૬૩ ૪૩ - 1૬1 0૫40&પ૫44 
811૫૦૯૩ ૭ાતાં - 110. 4-91 78934 59459 
5. 00&૧0&0 - 00& : [લંતાંળ॥ત્ઞાં - 110. 4-91 70202 74705 


4. ૫1.4૪૫//40& - 41801405 ગત 0૬5૫4 
ઉત૦5॥0॥તાં - 110. ક 91 78428 05202 


પ.1૬. #રઇા1૭ 


પ૬ ૦21૮૬ 
45, ૯૩૦૩૯તલાત્ત ૯1૫૦૦૬, ૦પાવ્તદંધુઞપ, 
1૬૫70910 7તાં, 1611૮13, ૯પાંછત્તદ - 370 140. 
#કલુવાડાં3ઝડાં રપતઝા - 80૦. * 91 99254 986485 
છઉાત્માંછાપતાં રિધતંઝાડા - (1૦. « 91 99784 49205 


